þ 

a 

(3 

{ 
d 
RE 

í 

á 


Andlegt Barnagull, 


eða 


Lítið Safn 


bænum, versum og spakmælum úr heilagri 
ritningu, góðum börnum til yndis og upp= 


byggingar í guðrækninni. 


Akureyri 1860 


Prentað í prentsmiðju Norður - og Austuramdæmisins, 
hjá IH. Helgasyni. 


í, Bænir. 


148 an: 
(Guðs blessan sje yfir mjer; blessan guðs 
sje mjer í brjósti og hjarta. Sje jeg svo 
hulinn með heilögum anda, að mjer kunni 
aldrei neitt vont að granda. Það sje og 
veri til eilífðar, amen. 


Bæn 


Drottinn minn Jesús, kenndu mjer að 
lifa eptir þínum vilja; því þú ert minn 
guð. Láttu þinn góða anda leiða mig á 
rjettum vegi til eilífs lífs og sáluhjálpar- 
innar, amen. 


3. Bæn: 
Guð himneskur faðir varðveiti mig. Jes- 


4 


ús guðs sonur blessi mig, friði og frelsi 
mig. Heilagur andi helgi, hugei og 
upplýsi mig. Engill drottins míns geymi 
mig. Náð og miskunn guðs leiði mig. Orð- 
ið himneska herrans míns fræði mig; mildi 
skaparans míns fæði mig; rjettlæti drottins 
míns gæði mig, svo enginn illur andi hræði 
mig, amen. 


4. Bæn. 


Minn guð og drottinn, tak frá mjer það 
sem mjer er skaðlegt, gef mjer aptur það 
sem mjer er nytsamlegt. Gef þú mjer 
sanna guðrækni, sanna iðrun, hjartanlegt 
lítillæti og góða samvizku. Gef mjer það 
hjarta, sem þig óttist, það sinni og hugskot, 
sem þig elski, þá vitsmuni, sem þig þekki, 
eyru sem þig heyri og augu sem þig sjái. 
Fyrirgef þú mjer allar mínar syndir, styrk 


. 


= 


(8) 


mig Í trúnni, voninni og kærleikanum. 
Vertu mín huggun í hörmunginni, og gef 
mjer um síðir gleðilegan viðskilnað og að 
endalokunum eilíft líf fyrir vorn drottinn 
Jesúm Krist, amen. 


il. Vers. 


1. Vers. 

Lag: Ó, guð vor faðir, sem Í himnaríki ert. 
föigurvegarinn, sæti Jesú sálu mín Endur- 
næri Í sjerhvert sinn, Svo að hún lifa 
megi. Leiði mig sjálfur lifandi guð, þá 
lífið dvín Úr sorg í gleði, græðari minn 
Greið mjer friðarins vegi Inn í þitt ríki, 
Kristur klár, Kongur dýrðar ljómandi, Svo. 
að jeg kunni herra hár, Heilögum sam- 
fagnandi, Syngja þjer lof um eilíf ár, Ó 
Jesú hátt sitjandi. 


3 6 


2. Vers. 
Lag: Um dauðann gef þá drottinn mjer. 

Ó Jesú þú ert auðlegð mín, Annarar jeg 
ei leita. Gef mjer að eign og arfleið þín 
Eg megi líka heita Og prísa í lífi þessu 
þig, Þá muntu síðar gleðja mig Í hóp 
þinna helgra sveita. 


3. Vers. 
Lag: Á gnð jeg einan. 

Minn Jesú mæti, Mjúklega bið jeg þig: 
Ríkt guðs rjettlæti Reiknist ei við „mig. 
Eg nær á að fara Upp fyrir dóminn þinn, 
Frí mig forsvara Frelsarinn góði minn, Ei 
mjer út.snara, Inn leið í himininn. 


4. Vers. 
Lag: Jesús Kristur að Jórdan kom. 
Lof sje þjer faðir fyr og síð Fyrir þinn 
soninn kæra, Og þjer Jesú, sem leystir 


7 


lýð, lof sje þjer dýrð og æra; Svo helg- 
um anda sama veg Sanna vegsemd skal 
gjalda. Þú eining, þrenning ódauðleg, 
Unn mjer þinn prís margfalda Hjer og um 
aldir alda. 


5. Vers. 


Lag: Konung Davíð sem kenndi. 

Allt hvað lífs anda hrærir Og heiti 
nokkurt ber, Og heilög hönd þín nærir, 
Um heiminn hvar sem er, Líka um lopt 
hvað fer, Sjer hvað með sínum hljómi 
sæmd, æru, lofgjörð rómi Og dýrð, minn 
drottinn, þjer. 


6. Vers. 


Með sama lág. 


Vald, heiður, vegsemd, æra Veitt sje 
guð faðir þjer, Samt þínum syni ástkæra, 


8 


Sem:að oss frelsi ljer, Æðst lof sem aldr- 
ei þver; Heilögum allt eins anda Æðsta 
prís-skulum vanda Allir af alhug vjer. 


71. Vers. 
Lag: Hvar mundi vera hjartað mitt. 

Í lífs eilífs von lifum vjer Líðandi í 
heiminum; Í lífs eilífs von fram oss fer 
Fetandi' á guðs vegum; Í lífs eilífs von 
brátt að ber Blómgandi tíðunum; Í lífs 
-eilífs von líf ef þver, Ljómandi upp rísum. 


8... Vers. 
Með sama lag. 

Eg sný lifandi lausnarinn, Lífs von 
minni heim frá; Eg flý þurfandi í faðm- 
inn þinn, Friði svo kynni ná; Eg bý hjar- 
andi ókvíðinn Undir þinni forsjá; Eg kný 
deyjandi drottinn minn Dyr náðarinnar á. 


3) 


9. Vers. 
Með sama lag. 


Hafið, lopt, jörð og himnarner Heiðri 
þig Jesú minn; Allur prísi þig engla her, 
Sem er þjer handgenginn; Magni frið- 
keyptu mennirner Með þeim lofstírinn þinn; 
Mikli þig sála mín, í þjer Minn gleðjist 
lífsandinn. 


10. Vers. 
Lag: Guðs son kallar komið til mín. 

Herra þjer fel jeg hjarta mitt, Við 
hrelling synda gjör það kvitt, Efl með 
mjer iðrun sanna. Þinn andi byggi í brjósti 
mín, Brennandi trúna gef til þín, En ást 
til allra manna. 


ll Ve r:s: 
Lag: Kær Jesú Kristi. 


Ó, son guðs sæti, Sálu lækna mín, Gef 


10 


að hún gæti Græðslu notið þín; Óvini alla 
Eg bið rek mjer frá; Heyr hátt jeg kalla, 
Hjálp virztu mjer ljá. Mola þinnar misk- 
unnar, Minni sál til hressingar, Rjett þú 
brunnur blessunar; Björg fæ nóga þá. 


TA Ne 
Með sama lag. 

Ó, Jesú, Eg mig Í undum þínum fel. 
Sú vistin veglig Veikir sorgar el. Þín- 
um kyrtli klæddur Kann jeg prýði fá, Og 
blóði yfir blæddur Blessun allri ná. Þjer 
sje æra, heiður hár, Hvar sem bærist land 
og sjár, Vegsemd skær um eilíf ár, Am- 
en Hósanna. 


13. Vers. 
Lag: Jesús Kristur á krossi var. 
Allan mig fel jeg á þitt vald, Ó, minn 
Jesú, mitt lausnargjald, Jesú minn bíði 


11 


bróðir, Elskan þín sje mitt yndishald, Ó, 
Jesú, Jesú góði. 


14. Vers. 
Með sama lag, 


Friðar mig tak í faðminn þinn, Friðar- 
höfðinginn, lausnari minn, Jesú minn blíði 
bróðir. Leið oss í lífið eilíftinn, Ó Jesú, 
Jesú góði. 


15. Vers. 
Lag: Jesús Kristur að Jórdan kom. 


Lof sje guði, er ljet mig sjá Lífsferil orða 
sinna, Lof Jesú, sem mig leysti frá Lífs- 
straffi synda minna, Lof helgum anda, er 
ljet hjá mjer Líf andlegt kvikna, hrærast, 
Lof þrenningunni, er svo um sjer, Sama 
líf kunni nærast, Til líf eilífs fram færast. 


16. Veérs. 
Lag: Heiðrum vjer guð af hug og sál. 


Sjá, jeg andvarpa upp til þín, Eyru 


12 


miskunnar hneig til mín; Græði mín synda 
gjörvöll sár, Góði Jesú, þín líknin klár. 
Ásjónu þinni að mjer snú, Elskulegasti 
minn Jesú; Ljóss eilífs til mig leið í trú. 


17. Vers. 
“ Lag: Á guð jeg einan. 

Elskunnar örmum Eg vef minn Jesú, 
þig. Kyss kossi vörmum Þíns kærleiks 
aptur mig. Veit mjer svo vera, Sem villtu 
drottinn minn, Þá þjáning bera, Sem þjer 
er geðfelldin, Ög allt það gera, Er prís 
wíðfrægi þinn. 


102. Ve: ris. 
Lag: Ó faðir minn, jeg þrællinn þinn. 

Lát engla þín, Önd sæla mín, Er jeg 
dey, til þín flytja; Sá maktarher, Sem 
meður þjer Mun enn í skýjum vitja, Mig 
upp vakinn, Ó Jesú minn, Á hægra veg 


13 


þjer leiði; Mjer þín ásjá Á móti þá Misk= 
unnarfaðminn breiði. 


19. Vers. 
Lag: Eilíft lífið er æskilegt. 


Með klökku hjarta heyrðu nú Og hug- 
leið kristinn mann, Hvað furðu dýr var 
fórnin sú, er frið þjer kaupa vann. Harla 
vel færðu hjer af sjeð, Hvað hætt er mis- 
gjörð þín, Hvað stórum guð þar móðgast 
með, Hvað megn er straffsins pín. Allan 
því hata synda sið, Og svo í trú þig hugga 
við, Að sonur guðs með sinni pín Af sekt 
þig hafi leyst, Og bæti fyrir bresti þín Betur 
en sjálfur veizt. Þar fyrir honum þakkir 
sýn, og þessari kvittun treyst. 


20. Vers. 
Með sama lag. 


Heiður og vegsemd háleit sje, Minn 
herra Jesú, þjer, Innileg skal þjer elska í 


14 


tje Um eilífð bæði og hjer, Fyrir þá heitu 
hjartans ást, Er hafðir þú til mín, Þegar 
mig fallinn sekan sást Í synd og þyngsla 
pín, Að eymdir mínar á þig tókst, Og með 
synd minni písl þjer jókst, Föðurnum hlýð- 
inn ljezt þitt líf, Lægðir óvina mátt, Mýkt- 
ir svo allt mitt eymda kíf, Eilífa bjóst 
mjer sátt. Dýrkeyptum mjer nú drottinn 
hlíf Og dragast ei frá þjer látt. 


21. Vers. 


Lag: Guðs vors nú gæðsku prísum. 

Nafn þitt helgist ó herra. Hjá oss þitt 
ríki sje, Veit oss þinn vilja að gjöra, Verð 
hvers dags lát í tje, Fyrirgef sekt og synd; 
Freistni ei lát oss fella, En frelsa'.oss frá 
hinu illa. Þess biður þín barnkind. 


III. Spakmæli Jesú Síraks. 


1. Hvað sem þú tekur þjer fyrir hend- 
ur, þá treystu guði af öllu hjarta; því það 
er guðs boð. 

2. Allt kemur frá guði, hamingja og ó- 
hamingja, fátækt og ríkdómur, líf og dauði. 

3. Vitur sonur gleður föður sinn, en fávís 
sonur er raun móður sinnar. 

4. Ekkert er betra fyrir manninn, en 
gjöra verk sitt með gleði; því það er hans 
hlutfall. Vinna veitir nægtir, en orðin tóm 
leiða af sjer skort. 

5. Fátækur maður, sem fram gengur í 
hreinskilni, er betri en á sem hefur 
vondar varir. 

6. Gott mannorð er meira vert en mik- 
il auðæfi, vinsæld betri en silfur og gull. 

1. Trúr vinur er örugg vörn; hver sem 
hann finnur, sá hefur fundið mikinn fjesjóð. 

8. Auður og styrkleiki hefja hugann, en 
ótti drottins meir en hvorttveggja. 


16 


9, Prófa sál þína í þínu lífi; sjá hvað 
henni er skaðlegt og leyf henni það ekki 

10. Hugsa til endans í öllu, sem þú gjör- 
ir, þá muntu aldrei illa breyta. 

11. Allar gáfur og rangfengið fje hverl- 
ur, en dánumennska varir eiliflega. 

12.Þess meiri þú ert, þess meir skaltu þig 
auðmýkja; svo muntu finna náð hjá dröttni. 

13. Drottins blessun er umbun þeirra 
guðræknu, og á stuttum tíma lætur hann 
sína blessun blómgast. 

14. Betra er að hafa lítinn skilning og 
vera guðhræddur, heldur en mikinn skila 
ing og yfirtroða lögmálið. 

„15..Elska þú drottinn svo lengi sem þú 
lifir og ákalla hann, þjer til velferðar. 

16. Í eldi er gullið prófað, og þeir menn, 
sem guði eru þóknanlegir, í ofni þjáninganna. 

17. Hver, sem óttast drottinn, honum 
muf vel vegna, og á andlátsdeginum mun 
hann blessaður vera. 


Lbs - Hbs / Þjóðde 


| (linu 


